


Ge 








9x 







C 


tk 


o 


E^ 

















OAN CANMOLIAETH 
I GWN HELA WM. MORGAN, YSW., 


TREMAINS, SWYDD FORGANWG, 
Am ew Gorchestion yn yr. Helfa a gymmerodd. le yn Neheubarth Gn ns o 


Gax CARW COCH. He 





Chwi wych helwyr glân Brycheiniog, 
A Gwlad Forgan anian enwog, 
ewch i wrandaw, 'r glew wyr glana', 
Iawn gân hwylus am gŵn hela ; 

Rhai sy'n hynod ac yn heini, 

Ar gŵn ereill yn rhagori 

I ddal gwylltfilod, hawdd yw profi, 

A phob creadur ellir enwi, 

Ni waeth daeargwn mwy nâ dwrgi. 


Yn Nhremains, os treiir mesur, 
Mae'r cŵn goreu 'nawr a glywir ; 
Sôn am danynt sydd am hela 

Trwy dra gwiwlwys diroedd Gwalia, 
Pan glywir sŵn y cŵn a'r Cynydd, 
Heb wall yn galw oll eu gilydd, 

I dynu'r drail ar fryn a dolydd, 

Ni waeth pa ran, neu fan o fynydd, 
Taer iawn ydynt trwy'r tarenydd. 


Ar foreuddydd yn Mehefin 

Daethein Morgans ddewr a'i fyddin 
i'r Berthlwyd, yn swydd Frycheiniog, 
Arwr llon, 1 hela'r Llwynog; 

” Idd ei gwrdd daeth gwyr o urddas, 
Hylaw cain, a helwyr cynhas, 

Sef Rees Rhys a Dafydd Thomas, 
Powell ddewr a meibion Mathias, 

A'r dieilydd Dafydd Williams. 


Daeth Dafydd Griffiths mewn mynydyn, 
Morgan Jones a Dafydd Llewelyn, 
Pawb mewn hwyl er chwyddo'r fyddin, 
I gael profi'r garw bryfyn. 

Chwythai'n mawrgu Yswain Morgan 

Ei gân îr o'i udgorn arian, 

Ac yn ei sŵn ei gŵn teg anian 
Ddechreuent dyru'n ail i daran, 

Nes 'doedd y byd yn diasbedian. 


Hwylio i'r fan o dan Hir-fynydd, 
Gyda'i hoywgain helgwn hylwydd, 

At y nôd ai'n mawrglod Morgan, 

I uwcha' dôn ar fin y Daran. 

Cyn yngan gair ar g'oedd, na gwaeddu, 


Clywn y ffyrnig gŵn yn ffroeni; 


Rhoddent ernes lawn ddiwyrni 
Fod y pryf ar fin cael profi 
Argoel adwyth mawr galedi. 


Fal rhyw ergyd dyna'r helgwn 
Nerth eu gallu'n swrth gyd-ollwng, 
Ac mal mellten yn ymfolltio 

Âr ol y gelyn oedd yn cilio; 














ARGRAFFWYD GAN JENKIN HOWELL, HEOL-CAERDYDD, ABERDAR. 


Gwel'd hwy'n 'mosod dros y maesydd, 


E deimla'n ddidwyll pawb yn ddedwydd; 


Hwythau'n dylyn bryn a dolydd, 
A'i hir gamau dros y cymydd, 
Fal yn dirwyn ar adenydd. 


Er ymdroi am awr i dreio, 

Daeth i'w blaned amser blino, 

Gan mor gyson o'ent hwy'n gosod, 
A'r fath drefn yn ei drafod, 

'Doedd fawr gobaith am ymgadw,— 
Hi gloch yn taro a chlywed twrw, 
Lleisiau'r hwylus helwyr hoyw, 

A iaith y cŵn yn eitha' croew, 

Pe rhedai i'r môr mai rhaid yw marw. 


Aeth y Llwynog barfog, buan, 
Heb un noddfa 'nawr yn unman, 
Nac un câr na.dâr i dyrio, 

Fr ei oreu yn cael ei guro ; 

Yn ei ing nid oedd diangfa 

Y cwn yn hwylus yn ei hela, 
Âm ei wared neb, mi wiria, 


Ond pawb yn ddiwyd am ei ddifa, 


Nesiw elfen ddod i'r ddalfa. 


Ar ddiwrnod hynod enwog 

Lladdai'r llon-gwn bedwar llwynog, 
Rhai trwy barthau'r wlad fu'n porthi 
Ar y iar, yr wydd, a'r twrci; 

Darfu oes y chwithig gathod, 

Y ffwlberti a'r gwencïod, 
Cwta-lwydwen a'r cwningod ; 

Dreifo' Bela gwnant a'i ddarfod, 
Daearfochyn a'r dewr fychod. 


Enwau'r cŵn sydd fel y canlyn :— 
Chanter, Lofty, Rouser, Ruin, 
Drummer, Tapster, Bluet, Braidy, 
Foreman, Trueman, Ranter, Rally, 
Riingwood, Famous, Gambler, Comely, 
Riamser, Rowser, Topper, Lovely, 
Wanrrior, Nimrod, Harlock, Crafty, 
Charmaid, Juno, Gamester, Daisy,— 
Dyna'r helgwn goreu'n Nghymru. 


Iechyd, llwydd, am dair oes gyfan, 
F'o i'n mawrgu 'Sguire Morgan ; 

I Williams, Mathias, Rhys, a Phowell, 
Rhown Hwre! ar írig yr awel; 

Caed y Cynydd a'i gŵn enwog 

Glod a chân holl wyr Brycheiniog ; 
Rhin a rhad ein gwlad oludog 

Âr y rhai'n bob copa walltog, 

A mawl tra'n fyw i'w llyw galluog. 















och 








2 nn ._— ————— ———————— olo 





